Sm AR 


ER COFFAWDWRIAETH 


AM CHWECH O DDYNION 


A 
GOLLASENT EU BYWYDAU 
YN 


EON TAWEL, 


TRWY FOD Y LLIFEIRIANT MOR GRYF FEL 
Y DADYMCHWELODB Y BAD, 


Ar Nos Sadwrn y 9fed o fis Chwefror, 1839. 


UN 


H 
Dewch drigolion yr holl wledydd, 
O'r un galon gyda'ch gilydd, 
Gwelwch fel mae'r angau creulon, 
Yn terfynu einioes dynion, 

a 
Trwy un ffordd ca's pawb enu ceni, 
Mae mil o fyrdd gan angeu i'n tori; 
Rhai gan goed, rhai gan greigian, 
Sy'n cael profi loesion engau. 






















2 | 
Rhai gan dân yn cael eu llosgi, 

Eraill yn y dw'r yn boddi : 

Gweddiwn, byddwn ninau barod | 
Erbyn delo marwol ddyrnod, ik 


4. | | 


Mae Abertawe a'r cym' dogaeth . 
Mewn oer alar mawr a hiraeth ; | | 
Mae llef y plant a'r gwragedd gweddwon, || 
Yn abal hollti un rhyw galon. (IN 


o. 


Ar y nawfed o fis Chwefror, | 
Tua deg o'r gloch o'r nos neu ragor, 

“Roedd pump o ddynion am fyn'd adre , 
Yn y bad dros afon Tawe, w 
'Nol iddynt fyn'd i'r bâd yb hwylus, | | 
*No] trefn y Porthwas ud 'edrus |. 
Oddiwrth y lan fe aeth ar fyrder, | 
*Run modd a byddeiol e f yn ar(er. 


gw 
4 


Fenni 


^Nol myn'd i lawr i run yr afon, 

A'r dw'r yn curo'r bad yn greulon, 
Yno y dech ireusant waer ddi, a 
O Dduw gwna'n colio mewn caledi. | 





& 


o | 
O. 

o ; || 
Ymgaszlodd canoedd o drigolion. | 
O bob man i lan yr afon, ŵ' i| 

Med , * 
Pewb yn thede; o yn en gore Ŵ' 
Gan feddwl acbub eu bywydau. 








9. 


Bloeddiadau 'n abal hojJlti ealon, 

Ar y trac ar yrafon ; 

Nid oedd un ffordd gan neb i'w helpu, 
A'r Ange' glasia'i gledd yn nesu. 


10. 


i'r cwch yr aeth dau forwr ffyddlon, 
Er mawr ofid mewn i'r afon, 
Gan feddwl gall'sent hwy eu helpu, 
Ond ofer aeth y gwaith er hyny. 

11, 


Ond cyn iddynt gyraedd yno 

'Roedd y bad oll wedi ei guddio 

Gan y dw'r oedd mor ddychrynllyd, 

A boddi wnaeth y chwech mewn munyd, 
lo. 

Bloeddiodau gwragedd oedd yn ddigon, 

1 beri syndod i bob calon, 

A'r plant ymddifad oedd yn gweiddi, 

Mae'n anwyl dadau wedi boddi. 


13: 


Ni's gwyddom ni pa'r awr na'r munud, 


Bydd raid wynebu'r tacwyddolfyd : 

J UN A OW, 
'Roedd y rhai'n am fyn'd i'w cartre', 
Oud nid oedd modd gwrth'nebu angeu. 


14. 


Chwech o wragedd sydd yn wylo, 


Ar eu ho] heb allu peidio; 
A thri ar hngain o blant amddifed, 
Lob nos a, dydd yn wylo'u galed, 





. 
4 
10. 
Fe gawd y cyrph o'r dw'r i fynu, 
I gael eu rhoi mewn bedd i 1 bydru ; & 


A'r rhan anfarwol, 'rw'i'n gobeithio, 
Yn moli'r Oen dros fyth heb flino. 


16. 
o wragedd gweddwon trowch mewn gweddi. 
Yn enw'r Tad wrth draed yr Iesu, 


Am gael grasi'ch plant a chwithe' 
Cyn bod rhaid LEwy nebu ange'. 


“. 


Peidiwch bellach a galaru, 

Ni ddo'nt hwy byth yn ol ond hyny ; 
Gobeithio eu bod hwy heddyw'n glwedda,. 
Yn nghwmni'r Oen fu ar Galfaria. 


18. 
Dymunwn i bod hyn o hanes 
Yn rhybudd i bob dyn a dynes, 


I 'mofyn ífryn'd a ddeil eu penau, 
Pan fyddont yn wynebu angeu. 


DAVID JONES, a'i cant, 


DIWEDD. 


T. Price, Argraffydd, Merthyr. 





